g YN 
—— y sins Y a 


CAN NEWYDD. 
Er Coffadwriaeth am 


DROFFWYDI, GWEINIDOGION, &c, 


O ddechreu y byd hyd yn awr, pa raî sydd 
wedi, myned $ ffordd yr holl ddaiar. 


Gan E. GRIFFITHS.(Ieuan Cadfan.) 


Cenir,ar y dôn—““Purwen. 


Pa le mae yr hen frodyr ? 
Yn y bedd, yn bedd, 
“ Trwy'r Gogledd a'r Deheudir, ., 
E *' Yi y bedd; Ma 
Maent heddyw yn y grafel, 
Ar waelod bedd yn dawel, 
Yn gorwedd oll yn isel, 
Heb ofni llid na rhyfel; 
Yn y bedd, yn y bedd. 


Pa le mae'r Patriarchiaid ? &c, 
Allu o'r cynddiluwiaid 2 &c. 
Proffwydi, Apostolion, 

Ac hefyd y Merthyron, 

A'r hoffus Weinidogion, 

Fu gynt ar furiau Beion, &c. 


Pa le mae Morgan Howels ? &c. : 
Ar clodfawr Christmas Evans, &e. 
Mae Dafydd Jones, Treffynon, - 
John Griffiths, o Gaernarfon, 

..A William Hughes, o Saron, 
A'r hybarch Evans, Hebron, &c. 


Pa le mae Howell Davies? &c. 
John Evans, Dafydd Morris, &c. 
Mae Rees, o Aberteifi, 
 . A Williams, o Lanelli, 























2 


Ac Tvans, o Gaerphili, 
A Jones, a Davis/ Rhymni, &c, 


We Pa le mae Williams, Maendy? &c. 
o A Bowen, o Gydweli ? &c. 

Mae Thomas Charles, o'r Bala, 

A Harris, o Dreíeca, 

D. Bawen, Jones, Bethesda, 

A'r enwog Jones, Langana, &c. 


Pa le mae Jones, o Glydach ? &-:. 
A Bevan, Llangyfelach, &c. 

Mae Thomas Jones, Caerfyrddyn, 
John Davis, gynt o Nantglyn, 

A George, o Fynyddyslwyn, 

A Williams, Pantycêlyn, &c. 


Mae Evans, Maesyberllan, &c. 
Ddau Williams, o bangloffan, &c. 
Mae Robert Roberts, Clynog, 

A ThomasJones, Llanddarog, 
Ac Edwards, o Ddefynog, 

A William Havard enwog, &c. 


a 


Pa le mae Jones, Bethafarn ? &c. 
" A Rowlands, o Gwmaman, &e. i 

A Wilhams, o Manchester, A | 

A Jones, o Madgsz3ar, 

A Davis, o DredeBar, j 

A'r clodfawr Evans, &oar, &c, d 





Pa le mae Lloyd, Beaumaris? &c. 
A'r enwog Eben Morris, &c. 

Mae Coslet, o'r Casnewydd, 

A'r duwiol Jones, Trawsfynydd, 

A Thomas Jones, Llan-newydd, 

A Harris, o'r Tynewydd, &c, 






Pale mae Price, y Vicar? &c, 
D. Williams, o Dredegar ? &c. 
Mae Williams, Ebenezer, 
A'r hybarch Esgob Farrar, 
A Lewis, o Lanover, 

A. Williams, gynt o Lanfa'r, &c, 


















3 


Pa le mae Jones, o'r $ymar ? &c. 
A. Davis, gynt o'r Aber, &c. 

Mae Evans, Aberaeron, 

A Griffiths, Capel Seion, 

Rees Davis, gynt o Saroti, 

A'r clodfawr Jones, Drynseiïon, &c. 


Pa le mae Williams, Trosnant ? &c. 
Ddau Hopkins, gynt o'r Creunant, &e, 
Mae Saunders, Capel Seion, 

John Oxley, o Gaernarfon, 

A Richards, o Dregaron, 

James Hughes, a Bowen, Saron, &c. 


Pa le mae Thomas Kenvin ? &c. 
Rees Gibbon, o Gaerf yrddin, &c. 
Mae Harris, Abertawe, 

A Jenkins, gynt o'r Dole, 


“rf lewis, o-Lapfaple, 


A Simon Lloyd, o'r Bala, &c Wr 


Da le mae Jobn Elias, ? &c. 
James Davis, David Thomas, &c. 
Mae Stephens, Waenhelygan, 

A Morgans, e Bendaran, 

A Jones, o Aberaman, 


' A Richards, o Lanstephan, &c, * 


P'le Ishmael Jones, Llandinam, &c. 
John Herring, Williams, Bethle'm, 
Mae 'Thomas Jones, o Moelfro, 

A William Lloyd, o Gayo, 

A Bowlands, o Langeitho, 

A Williams, o bEandeilo, &c. . 


Pa le mae Jones, o Peniel ? &c. 

A Davies, Castellhowel, &c. 

James, Hermon, Howel Powel, 

D, Owens, Thomas Daniel, A 
A David Thomas, Bethel, 
A Philips, o Drewyddel, &c. 





4 
Pa le mae Thomas, Daŵis N:&c, 
' A'r enwog Daniel Griffiths; &c, 
John Isaac, James, a Thomas, 

A Morris Jones, gwr addas, . 

A Bowen, Rees, a Nicholas, 

A Edwards, gynt o'r Ddinas, &c. 


Pa le mae Jenkin 'Fhomas ? &c. 
A William Hughes, o'r Dinas, &c. 
A lluoedd heblaw hyay, 

Yn awr a allswn enWi, 

Sydd yn y llwch yn.llechu, 

Heb air o gyfeillachu, &c, 


Mil miloedd, myrdd myrddiynau, 
Fydd rhyw edydd, fydd AR ddydd; 
I gyd yn cwrdd 'r un boreu, 
Fydd rhyw ddydd, 
Yn iach heb boen nâ gwaew, 
Fu 'n ofni claddfa 'f meirw, 
Pan yn yr anial garg Wii. 
Ar wynfyd bryn y cŷdw, 
Fydd rhyw gyd fydd rhyw dyu 


eg 





p. Williams, Argraffydd, Merthyr “YL 


î 
Ì 


A 









